પાઠય પસતક તરીકે મજૂર 


ત્રિવેદિવાચનમાળ।-- 
મવારાકા 





૧ લેખકીમ-રૉ. ભ. સમળારાંકર પ્રાણુરકર નિવેડી, 
# ચાફેસર અતિસુષ્પશંકર કમળારાકર નિવેદ 
કકાશકઃ એપ. સૌ કેોરારી, રાવપુરા, કાપડી પોળ, 


વરદા 
_.ગ્યલ્ય ૦-૬૨-૬ 


, ગગેશિકા 


નવીન વાચતમાઇતી આ ગવેરિસ છે. એરા સુમમતા તે સસિકતા 
જ્જાવાય તેતે મારે પૂરતી ફાળ શસખી છે. પ્રથમ અક્ષરત્ાન, પછી 
શબ્દાત, બને પછી વાષ્મઝાત આપવામાં આવ્યું છે. મૂળાક્ષરોને!જ 
ઉપધેોમ ક્ષા છે. સત્ર અક્ષરે ચિત્ર દર્સાત્રી ભાળકને એળપખાવવા ને 
લખતા સિષ્યવવું, એ માર્ચ અનુભવથી અમને યુકત લાગ્યો છે. શિક્ષકે 
સેર ને રાભિતે અક્ષરે સ્લેટ પર અક્ષર લખી આપી ભાળક પાસે તે 
કુંટાવગો.. અક્ષરના જુદા જુદા ભાગોાનાં પેોગ્ય પ્રમાયુ પર શિક્ષકે લક્ષ 
આપતું. આ પ્રમાણે આરંભથીજ સારા અક્ષર લખવા તરક ખ્યાન આપનું. 
આપણી અક્ષરમાળાનો કમ ધણા ચશારમીય છે, તેતે ઊંચો મૂકવાથી કેઈ 
લાભ નથી. અક્ષરનું અને તેની બારાખપડીનું તાન થયા પછીજ વાકયતાન 
પર જવું એ મુકત છે. તેમ થવાથી અસ્વાસાનિક અન ગૃષ્ક વાકયો બાળક 
આગળ મૂકવાથી થતી લાનિ દૂર થ!ય છે. બારાખડીનું ગાન થયે બાળક 
ગમે તે કઈ લખી ને વાંચી શક્ટે છે; સાટે શરૂઆતમાં બે કકે બારાખડીતુ 
સાન આપ્કું છે, પછી પરિન્િત વસ્તુએના શબ્દો દર્શાન્યા છે, અને 
શખ્દસાન યે નાનાં નાના વ્રાકયોવાળા, કમિક પાડેની ગેોઈજતા કરી છે. 
ગમે તેવા રાચમાં ને ગમે તેવા વિષમ ઉપર્‌ ઝવિતા આપનતાતે બદલે ' માતૃ- 
પ્રેમ ' તે “ નિથમનને। ઉપદેશ '--એ ત્રિષે બે સરળ કવિતા આપી છે. 
ચિનજોને। ષોગ્ય ને પરતો ઉપેષોગ કર્યો છે. 

શિક્ષકે ન્નેડણી શિ'ખતવતી વખતે કવિતાની ન્ેંડગ્ી પર લક્ષ આપવું 
નહિ, કેમકે “ ને - , એ ચિહતે। ન વાપરતાં, કવિતામાં જેમ ગવાય તેમ 
લખ્યુ છે. 

અયેજીમાં ભિન્ન ભિત્ર વૃશ્િથી સ્ચાએલી અનેક વાચનમાળા રે; પરતુ 
ગુજરાતી ભાષામાં હજી સુધી એકજ છે, અન્ય વાચનમાળા માટે ધશ્નના 
અસ છે. આ માગઝી પૂરી પાડવાનો આ પ્રષાસ છે. 


આ વાસતમાળામાં તીચેની બાબત્તો પર ખાસ બાન આપવામાં 
ભ્્‌્‌વ્યુ' છે:--- 


સૂઝરાત વિચાપીડ ચંથાઝય 
દરગરાતી રોવીરાગિટ વિમા ] 


અનુક્માંજ દ્‌ ર “ € 9 વઢઢયોજ . 


તુ તાત /બવે દ! /%૧૦/લ! 
દે. સજ ચ!૭/ 


કવ 2૬: ટ “૬: ટુ- 


નરન. 


-ન્ન---- 


દાઇ? 
સિ 


મ 
ઝુલ 
1વાટ 

દદ 

કન 

બ 

કે 


દડ 
ટસ 
કોંપીરાઈ 

મ 
ત 

ર 

ગ્ર્જઃ 








ચછજઝઝ 





ટઠડહણ 


સ્પે 
જે 


ઝન 
હલ્ક 
પ ન 














ચરલવ 


રથ, તલ, રમ તલ, રમત. 





કમળ, સરસ, હરણુ 





અડદ, ઊન; ઉપર 





એઓ. હજી ઓ. ][ઓ. 





ગ 1) “એંગરપુ જે)? 
ત્રરએએઓ. ઓઔઓ.અંઅઃ 


આડ, ઓસડ 


(૧૦ 


અહમરમાળા 


અ આઈઈલઉલઊોત્રક 


ક ખગ ઘઘડન-ભગ્ કછ ઞ 

ટઠડલટણતથઇટધન પફ 

અભસમયરલવશ65યહષસઉહળા 
ધર જ્વ તરસ 
વડ 


ક કા કૅ કી કુ કૂ 


રે 

ક 

ટ 
૬% 


વર્‌ “ [ શિયાળ નજ 





(૧૨) 
થાળી ફઝ 
દુધી ણ! સળોા 


ક! વ કાકા | 
કાકી પી 





ક્ન્‍્--્ન્‍્---- 


કે ક્રૈકો કો કં કઃ 
ખે "ખે ખો ખો ખં ખઃ 


બારા'ખડી 


કકાકિકીકુફ્કે કે 
કો કો કં કઃ 


ખખાગખિખીખુખ્ખખે 
“મો 'બો ખં ખ: 





ઝ 





્ન્ટ 


(૧૪) 


શાહષ્ગ 


અ હુઈ 
પાપડી સ્્ર્સ્ઝ્છ જ 
લવિંગ - પ / ન ૮ 


આંચ ન્ન 
છે 


થઉં, ચોખા, એલ્ર, ચીભડાં 


ય 
7 





(૧૫) 





/ /. 
હાથેલી ૯ ધોતીઉં 0 
મ ર ર 
ટય ર ચર કછ. 
૬5૬14૭૦ 
ક નિ બી જ 
વાંસે ન પાંદડું ક્ટ 


વાજુ સુખ સીતા સાબેલેદ 
તેલ ડુંટી ગંગા રેવડી 
દુઃ રામ કુસુમ. 








(૧૧) 


#છ 


દમ 2, ૫/ હ” 
છ છછ ૪8 
છઞજ છછ છછ 
છ છછ જફ 
ન્મ #7 2 
8 8 
ાં જ જૂ 


ઉછ 


0 
6" 


8છ૪છ 
#છછ 
%છ 


ખ્‌ 


ઠ8કછી કછ 








જે પેલે સૂરજ. 
સુરજ ધણુ ચળકે છે. 
તને તડકો ગમે છે? 
હા, મને ગમે છે. 
સુરજ કેવા સારે છે ! 
એ રોજ ઊગે છે. 





આ પાંજરામાં પોપટ છે. 

એને બોર ભાવે છે. 

એની ચાંચ તીણી હોય છે. 
એનો રૈંગ લીલે! હોય છે. 
પાંજરામાં આંગળી ધાલવી નહિ. 
પાપષટ મને વહાલે! છે. 

એ બેલેલ્ું બાલે છે. 





ટપાલી ટપાલ લાવે છે. 

એ રોજ આવે છે. 

એની કમરે પટો છે. 

એની પાસે કોથળી છે. 
તેમાં કાગળ મડકેલા છે. 
કાગળ ગેઠવીને રાખેલા છે. 
જા, ભાઈ) ટપાલ લે. 
ટપાલ લઈ મને આપે. 





ઘોડાને ચાર પગ હોય છે. 
ઘોડો ખબ ખૉંખારે છે. 
એ ધાંસ ખાય છે. 

પણુ એ મજબૂત હોય છે. 
એના કાન નાના હોય છે. 
એ કાન હલાવે છે. 

તારા કાન ય્લે છે? - 
ના, તે નથી છ્લતા. 





સાંજ પડી. 

ચાલે, આપણે ફરવા જઇએ. 
ખાગમાં ઘણા લેદકો મળશે. 
ફરવાથી ધણી મઝા પડશે. 
આગમાં સારી ઠંડક છે. 

હુવા ધણી સરસ છે. 

ફૂલોની વાસ સારી છે. 
ચાલ, ભાઈ, જલદી ચાલ. 





બેન, આજે ઉજાણીએ જવું છે? 
હા, ભાઈ, સાંજે જઇશું. 

સોટા ભાઇ આવરો ? 

હા, ને બા ષણુ આવશે. 
આપણે વાડીએ જઇશું ? 

છા, ચાલતા જદઇરું. 

ખહુ સારૂ. મને ચાલવું ગમે છે. 
ભાઈ) વાડીમાં ફળ ઘણાં ભાવશે. 
હા, બેન. 

ફરવાની ઘણી મઝા પડશે. 





ક ન: ક 
ડઝ કડ # 7 ડે ક મ 
સ ઝડ: 5-2 ન 





ભાઇ કાલે ધણી મઝા પડી. 

હા. ચાંદની મઝેની હતી. 

ભાઇ, નદી પણ શોભતી હતી. 
કિનારાનાં ઝાડ ન્નેયાં હતાં ? 

હા. તે રળીઆષમણાં હતા. 

બન, મને ચાંદની ઘણી ગમે છે. 
હા. મને ષણુ ગમે છે. 

મેદાનમાં ચાંદની બહુ ખીલે છે. 
ભાઈ ચાંદલીઓ ડેવોા સુંદર હતો ! 
હા, બેન. તે યણુ! સારો દેખાતો હતો. 


(૨૪૦) 
પાઠ «૮ 


કુતરા-બિલાડી 





બેન, જયાં પેલાં કુતરો-બિલાડી ? 

હા, કુતરાને દેખીને બિલાડી કેમ નાસી ગઈ ? 
કુતરાથી બિલાડી ખીએએ છે તેથી. 

બિલાડીને જેઈ ને ઉંદરો ભરાઈ જચ છે તેમ ? 
હા, તેમજ. 

ભાઇ? આપણે બિલાડી પાળીસું ? 

હા, મને બિલાડી ગમે છે. 

કુતરાને કેટલાક લોકે પાળે છે. નહિ વાર્‌ ? 
હા, કુતરાં નવાં માણુસોાને દેખી ભસે 'છે. 
કેળવવાથી એ ધણાં હોશિયાર થાય છે. 





બેન, હું નિશાળો જાઉં છું. 

ભાઈ તને નિશાળમાં ગસે છે? 

હા, બેન. મને બહુ ગમે છે. 

આપણી રોરીના છોકરા મારી સાથે ભણે છે. 
મને વાંચવાનું મન થાય છે. 

થોડો વખત અમને મહેતાજ કસરત કરાવે છે. 
આજે અમે રમત રમવાના છીએ. 

મહેતાજી બાપુજી જેવું હેત રાખે છે. 

મને નિશાળે જવાની હૉસ થાય છે. 

ભાઇ, હું પણુ કાલથી નિશાળે જઇરે. 





બેન, વરઘોડા આવે છે. 

ચાલો, બારીએ જઈ ન્નેઈ એ. 

બેન, ને, પહેલે નિશાનડકો છે. 
ભાઈ, પેલા વાનનવાળા ન્નેયા ? 

'હા, બેન, વાન્તું ધણું સારૂં છે. 
આણા ! ભાઈ, કેટલા બધા લોકે છે ! 
હા, બેન, સાજન ધણું મોટું છે. 
પેલે! વરરાજા કેવો શોભે છે ! 

હા, એનો ધોડા ષણુ શોભે છે. 

શ્વોડા પાછળ બૈરાં છે. 





આ, ઊંચે તો! નને. 

આકાશમાં આ ઝું રોડે છે ? 

ભાછ એ તો વાદળાં કહેવાય. 

હમણા એમાંથી પાણી પડશે. 

બ, ધણું અંધારૂં થઇ ગર્યું. 

હા, ભાઈ, પવન ડંડો થચો. 

નેજે, હવે થોડા વખતમાં વરસાદ આવરો. 
બ, ખૂખ પાણી પડે છે. 

હા. ને, કેડું નનેરમાં પડે છે ? 

ધર આગળ જણે નદી વહે છે. 





હા, ભાઈ- ત્રડતુ બદલાઈ ગઇ- 

ચોમાસું ગ્યું ને શિયાળા બેઠો. 

ખા, ટાઢ વાય છે. 

'ભાઈઝ ઓઢીને ફર. 

આ, ખહુ ઢાઢ વાચ છે. આપણે તાપીરું ? 
હા, આપણે તાષીએ. 

ખઆ, શગડરીની નજીક બેસવું ગમે છે. 

ભાઈ તપાસજે- દાઝતો ના. 

આ, શગડી પાસેથી ખસવાનું મન થતું નથી. 
ભાઈ ખર. નેજે. કપડૉ' સળગે નહિ. 





ભાઇ) હુવે દહાડો મોટા થચેો ને રાત નાની થઈ- 
દહાડે દહાડે તાપ વધતો જચ છે. 

હા, શિયાળા ગચા અને ઉનાળા બેઠકો. 

હુવે ઊનનાં લુગડાં ખમાતાં નથી. 
ખરેખર, આ દહાડે તો સૂતરનાં લુગડાં ફાવે છે. 
સને તો ઘથ્ણી વાર નહાવાનું મન થાય છે. 
કાલથી આપણે રોજ નરીએ નહાવા જઇરું. 
હા, મને નદીએ નહાડું બહુ ગમે છે. 

નદીએ જતાં બાનજ્ઝ59”ઓ ખાગ આવે છે. 
આપણે સાંજે ફરવા જઇર્‌ું. 

આગ ૨ સઝે ફૂલો ન્નેઇરું. 

ખીલેલા સોગરા નેવાની મઝા પડરો. 


(૩૦) 


૧. ઈશે વિષે 
રાહરોા 
આસપાસ આકાશમાં, હૈયામાં છે ખાસ; 
નદી સરોવર ડુંગરે, બધે ઇરાનો વાસ. 
છાનીમાની ન્ને કદી, કરિયે કાંઈ વાત; 
ધડિયે મનમાં ઘાટ તે, જાણે જગનો તાત. 
અહેો ઇશ ભજ્િચયે તને, મોટું છે તુજ નામ; 
ચુણુ તારા નિત ગાઈ ચે, થાચ અમારાં કામ- 


૩૩ 


દલપતશાસ ( ફેરફાર સાથે ) 


૨. પોપટ વિષે 
જાહર 
પોપટ બેઠો પાંજરે, બોલે મીઠા બોલ; 
સુષ્યૃતાં મનમાં લોકના, ઉપજે હરખ અતોલ. 
ક્રેટે કાળા કાંડલેો, નમણું રાતું નાકટ 
અએંગે લીલા રૈગનો, ધારે ધણિની ધાક. 
સાડું બાલે સરવને, ઉષજે હેત અથાગ; 
પોપટ પાળે ભાવથી, કોઈ ન પાળે કાગ. 
દલપતરામ ( ફેરફાર સાથે ) 


(૩૧) 


૩* મહા હેતવાળી દયાળીજ મા તૂ. 
ભશુજંગી ૭ંટ 
હતો હૂં સુતો પારણે બાળ નાનો, 
રડું છેક તો રાખતૂ કોણુ છાનો ? 
મને દુઃ ખિ રેખી દુખી કોણુ થાતૂ ! 
મહા હેતવાળી દચાળીજ મા તૂં. 
મને ન્નેદ/ને તૂં થતી રાન રા૯૭, 
જમાડી રિઝાવી થતી રાન રાજ; 
સને કણુ સીઠાં સુખે ગીત ગાતૂં ? 
મહા હેતવાળી દયાળીજ મા તૂં. 
દલપતરામ ( ફેરફાર સાથે ») 


૪. રખડતો છોકરો 
રાહરેો 
એક રખડતો છોકરો, હસમુખ તેનૂં નામ; 
ખહુ કરતો તોફાન ને, રોડારોડી કામ. 
નિશાળથી જાતાં ઘરે, આડા અવળો જાચ; 
સોટાઓના બોલને, ધરે ન મનની માંથ. 
એક દિવસ વરસાદને, નટી જળે ઉભરાય; 
રલ ધણી આવી ગઈ જેવા મન લલચાચ. 





હસમુખ જલદી રોડિચો, નદીકિનારા પાસ; 
પાણી જે વધતૂં જતૂ , જવામાં મન ખાસ. 
પાણીની ઠંડક થકો, હસમુખ રાજ્ઠ થાય; 
પાણી વધતું નેઇને, મનમાં કંઈ કેઈ થાય. 


પાષ્ણીમાં આગળ ગચો, કુદી કુદી હરખાય; 
એક છેોળના ન્નેસથી, ડુબી ગયો જળમાંચ. 


(હીલચાલ સાથે) નિશાળેથી ધેર જતાં 
ભણુવાનું તો પુરૂં થયું ને, ચાલે! અહિંથી જઈ ચે ધેર; 
તાલે તાલે ડગલાં ભરતાં, ચાલે! અહિંથી જઈ યે ધેર. 
શાંત બનીને જલરી હીંડો, ચાલો અહિંથી જઈ યે ધેર; 
સિલેટ ચોપડી, પેન લઈ ને, ચાલે! અહિંથી જઈ ચે ધેર. 


આડાંઅવળાં ગયા વિના સહુ,ચાલે અહિંથી જઈ યે ધેર; 
મહેતાજને નમન કરીને, ચાલે અહિંથી જઈ ચે ઘેર. 


(2) 
૧ આપણી પ્રન્નઝીય ભાવનાઓ તા તત્વ પ્રેરવાં ને પોથવાં, 
૨ સ્વદેશ અને તેતાં પૂજ્ય સ્નીપુરુષો પ્રતિ પ્રેમ ઉત્પ કશ્યેદ, 
૩ વિરીષે ધર્મ અતે નીતિ પ્રત્તિ પ્રીતિ ઉત્તજવી, 
૪ વિજ્ઞાનની અતે ઉપયોગની હ%ીકત રસિક રીતે આપવી, 


પ સરળ અને સંસ્કારી ભાષા તરફ વાચકવગઝે વળે એકી ગે!?ના કરવી. 


કમળાર્શકર પ્રાણુશકર 1ત્રવેરી,' 
અતિસુખર્કર્‌ કયઉપ્રશકર ત્રિવેરી 








પુનમ'દ્રિત ૧૯૨૪ 
( સઉ હક લેખકોને સ્વાધીન છે. 9 
સુર્ત--સોટાતા પ્લ ઉપર આવેલા “ સુરત સિંટ ” ગ્િન્ટિગ 
ન પેસમાં વજેરાશ સાનસિંહે છાપ્યું. 


ન - --- --*- -- ન્‍ક૦ - --- « ક 


દ ક ક સસટાલસસસાસરધસદતતદાતદધાટસાયતાતપાલલસદતાદસારરદદદરદદસદદદદદદદદદદદદદદાદદાદદાદદાાદરદારાદદાદાા 


